





CERDD 


»' JS 
— ê wa 


â | a 
Miss Morgans Fawr. 





Mesur—“ The lìold Dragoon.” 





ns 


_ Yr oedd Miss Morgans fawr 
Yn byw yn Mhlas-y-coed, 
Hi ddiangoedd rywsut heb un gwr 
Yn bump a thriugain oed; 
Am ei thir a'i thai 'r oedd amryw raì 
' Yn fawr eu hawydd am ei heiddo, 
Pe buasai modd i'w cael, 
A hithau yn ei hamdo. 


Whack ffal lal. 


'Roedd ganddi farf fodrwyog, - 
A chryfder yn ei llais, 

Ni wyddai un dyn mai merch oedd hon, 
Ond wrth ei chap a'i phais; 

Am ei thir a'i thai i oedd . amryw rai 
Yn fawr eu hawydd. aim ei heiddo, 

Pe buasai modd i'w cael, 
A hithau o ei hamdo. 


'Wiack ffal lal. 








2 


* 


'Roedd ganddi darw penwyn, 
A gwartheg lawer iawn, 
A defaid ar y mynydd mawr, 
A phedair tas o fawn; 
Am ei thir a'i thai 'r oedd amryw rai 
Yn fawr eu hawydd am ei heiddo, 
Pe buasai modd i'w cael, 
A hithau yn ei hamdo. 


Wnhack ffal lal, 


Roedd ganddi 'n mysg y gwê€ision 
Un Sion oedd lencyn fìraith, 

“ Fe fyddai 'n help 'r merched mwyn 
I gorddi a hidlo'r llaeth; 

'Roed Sion o lun yn eithaf dyn, 
Ac wedi tyf ^n llencyn lysti. 

A chanddo fe 'r oedd hynod ffordd 
I yru *'r ordd i gorâdi. 


Whnack ffal lal. 


'Roedd Sion ryw fore 'n corddi, 
Â'r fuddai bron yn llawn, 
Fe ddaeth Miss Morgans heibio,— 
“ Wel dyma gorddwr iawn:” 
'Roedd Sion yn ei grys yn codi blys 
Yn fwyn, ac wrth yr ordd yn corddi, 
Ond gwagedd oedd nacau,— 
Fe ddarfu 'r ddau briodi. 


Whack ffal lal. 








a Y. Ys 











9 
'Roedd Sion ar ol priodi 
Yn corddi fel y cawr, 

bo “ Nes daeth yr angau 'n ddistaw bach 
o I hol Miss Morgans fawr; 
»Ï Ca'dd Sion yn wir y taì wr tir, 
v Ac ail-briododd Cadi Dafydd,— 
| A chorddi fyth o hyd mae bion 
| A'i ordd a'i fuddai newydd. 
| . Whack ffal lai. 
| 


Wel, dyma i chwi rybuddion, 
Holl feibion Cymru i gyd, 
Gwnewch gorddi fel gwnaeth Sionyn, 
Cewch gariad gwn ryw bryd; 
Chwi gewch yn glir beth tai a thir, 
& Ac ail wraig ar gynnyd,— 
Cewch gorddi ganol nos yn llon 
Fel Sion a Chadi Dafydd. 


Whack ffal lal. 


Glanygors. J. JONES, 








| 


nr i dn 









CAN Y MELINYDD. 






Mae genyf dy cysurus, 
A melyn newydd spon, 
A thair o wartheg blithion 
Yn pori ar y fron. 


Mae genyí drol a cheffyl, 
:A merlyn bychan twt, 

A deg o ddefaid tewion, 
A mochyn yn y cwt. 


Mae gonyf gwpbwr' cornel 
Yn llawn o lestri te, 

A dresser yn y gegin, 
A phob peth yn ei le. 


Er hyn i gyd mae nghalon. 
Yn brudd o dan fy mron, 
O eisieu meinir hawddgar 
I ŵneyd fy myd yn llon. 


A ddo'i di, Mari anwyl, 
l'r Eglwys gydami? 
Fy nghariad, a fy nghoron, 
A'm calon ydwyt ti. 


Os ddo'i di, fy anwylyd, 
I'm gwncyd yn ddedwydd wr, 
Cei gariad.y Melinydd u^ 
Tra try yiî-olwyn ddw'r. U | 








